^ameuungin. 

Mánaðarrit til stuðnings Jcirkju og lcristindómi íslendinga. 
gefið út af hinu ev. lút. lcirkjufélagi Isl. í Vestrlieimi. 



RITSTJÓRI J(N BJAIiNASON. 


15- árg. 

WINNIPEG, OKTÓBER 1900. 

Nr. 8. 


Haustsálmr 


eftir séra Valdemar Briem— út af Jóh 4, 35—38. 

(Lag: Vertu hjá mér; halla tekr (legi.) 

1. Uppskerunnar enn er langt aS bíSa, 
oft vér hugsum ; margir dagar líða 
þangaS til aS oss er kallaS á ; 
uppskeran er sjálfsagt langt í frá. 

2. Lítum upp; vér landiS bliknaS sjáum ; 
lærdóm þar vér alvarlegan fáum ; 
minnir þaS oss orSin Jesú á, 

akra h\íta hann er benti’ aS sjá. 

3. Bleikir akrar, engi, tún og grundir 
ís og klaka bráSum leggjast undir; 
enn ei haustiS langt er liSiS á, 
litverp þó er jörSin öli aS sjá. 

4. Á hvaS minnir bera jörSin bleika ? 
Bendir hún á lífsins hverfulleika, 
dauSann minnir ótvfrætt oss á, 
uppskerunnar þegar vænta má. 







1 3 Ö 


5. Á hvaö benda bliknuð gráu hárin? 
Benda’ á þaS, að líða taki árin,— 
eru hvít til uppskerunnar þá 

eins og bliknuð jörðin haustum á. 

6. En þótt jörðin enn í blóma skíni, 
œskublóma hár og kinnar sýni, 
haust og elli aldrei langt er frá, 
uppskerunnar sífellt vænta má. 

7. Uppskerunnar eigi’ er langt að bíða, 
enn þótt kunni nokkur tími’ að líða; 
búumst undir uppskeruna þá, 

ávöxt góöan reynum til að fá. 

8. Ávöxtum til eilífs lífs oss söfnum, 
alla tíma’ í náð og vizku döfnum, 
seint og snemma, sumri’ og vetri á; 
sæla verðr uppskeran oss þá. 


Saga Selkirk-safnaðar. 

Eftir Gest Jóiiannsson. 

Á hvítasunnudag vorið 1889 höfðu fáeinir íslendingar, 
sem heima áttu í Selkirk, lestrarsamkomu. Á þeirri sam- 
komu komu þeir sér saman um að mynda söfnuð, og var það 
svo afráðið. Hinn nýmyndaði söfnuðr beiddist þegar inn- 
göngu í kirkjufélagið og kaus hr. Friðjón Friðriksson í GJen- 
boro fyrir erindsreka sinn á kirkjuþingi, sem haldið var í 
Argyle-byggð þá um sumarið. Sökum fámennis og fátæktar 
gat söfnuðr þessi eigi notið neinnar fastrar prestsþjónustu og 
varð að láta sér nœgja að halda lestrarsamkomur sínar á 
hejmili einhvers af safnaðarmönnum. 

þetta sama sumar réðst söfnuðrinn í að reisa sér kirkju á 
stræti því, er Ross Avenue heitir, sunnarlega í bœnum. Var 
það hús að eins 24 fet á lengd og 18 fet á breidd, og voru þá 



íslendingar hér eigi mannfleiri en svo, aS ]?etta litla hús var 
jafnaðarlega nœgilega rúmgott. 

Um þessar mundir þjónaöi séra Magnús Skaftason söfn- 
uðum kirkjufélagsins í Nýja Islandi, og prédikaði hann jafn- 
an fyrir Selkirk-söfnuSi, þegar hann átti ferðir til Winnipeg, 
og varð því óbeinlínis þjónandi prestr safnaðarins, þótt aldrei 
fengi hann köllun frá honum. 

Um vorið 1891 hélt séra Magnús rœSu fyrir einum af 
söfnuðum sínum í Nýja íslandi, sem síðan hefir fræg orðið, 
og nefnist hún páskadagsrœða, með því að hún var flutt á 
páskadaginn. í þessari rœðu neitaði séra Magnús því algjör- 
lega, að eilíf fordœming væri möguleg. 

Upp frá þeim degi gjörðist hann forvígismaðr allra þeirra, 
er hneigðust aS þeirri skoSan. Og með því að hann fór þá um 
sömu mundir að sneiða hjá friSþægingarlærdómi Krists, ásamt 
fleiri undirstöðuatriðum kristindómsins, var auðséð, að hann 
gat eigi lengr átt samleiS með kirkjufélaginu, enda hafði hann 
sagt sig úr því þegar sama vorið. þessi úrsögn séra Magnús- 
ar var mjög tilfinnanleg fyrir söfnuði kirkjufélagsins, sem 
hann þjónaði, einkum fyrir þá sök, að hann og fylgismenn 
hans héldu því fast fram, að hann væri, og héldi áfram aS vera, 
lúterskr, og það að hann segSi sig úr kirkjufélaginu væri að 
eins fyrir ófrjálslyndi þess í safnaðamálum og þröngsýni þess 
í trúarefnum. 

Hér í Selkirk hafði séra Magnús sneitt hjá ágreinings- 
málum sínum við kirkjufélagiö, og gjörði þá helzt siðalær- 
dóminn að umtalsefni í rœöum sínum. En þeir af safnaSar- 
mönnum, er héldu fastast taum kirkjufélagsins, þóttust samt 
varir veðrabrigða. Risu þá upp deilur í söfnuSinum út úr 
því, hvort rétt væri að láta M. S. halda áfram aö prédika 
í kirkjunni. Fram að þessum tíma hafði hann kynnt sig hér 
að góðu einu ; og bæði vegna þess og þess annars, að nokkrir 
safnaöarmanna hölluðust aö skoðunum hans í trúarefnum, 
risu upp í söfnuðinum tveir andstœöir flokkar. í upphafi 
deilunnar voru fulltrúar safnaðarins kirkjufélags megin, en á 
næsta kjörfundi, sem eigi var haldinn fyrr en í Febrúar 1892, 
voru allir fulltrúar safnaöarins kosnir úr þeim hluta hans, er 



fylgdi séra Magnúsi a'S málum. Sýndi þaö sig þá, að kirkju- 
félagsflokkrinn var í minni hluta. Hinir nýkjörnu safnaSar- 
fulltrúar störfuðu þá ötullega að málum sínum með fylgi 
meiri hlutans, og leið því eigi á löngu, að söfnuðrinn segði sig 
úr kirkjufélaginu. Gengu þá minni hluta menn af fundi og 
mótmæltu samþykkt meiri hlutans sem ólöglegri, fyrir því, 
aS séra Magnús og allir, sem fylgdu honum að málum, gæti 
eigi átt samleið með kirkjufélaginu að eins fyrir þá sök, aS 
]?eir bryti lög þess. SögSu þeir sig þá um leið úr lögum við 
meiri hlutann. þó kusu þeir sér ekki nýja safnaðarfulltrúa — 
úr sínum hópi —fyrr en nærri ári síSar. Sá fundr var hald- 
inn á heimili hr. Ólafs Nordals 27. Janúar 1893. Voru þá 
menn þeir kosnir í nefndina, er nú skal greina: Jón Gíslason, 
Ólafr Nordal, Gestr Jóhannsson, Sigvaldi Nordal og Gunn- 
laugr Oddsson. Var þá söfnuðrinn nefndur ,,Hinn evangel- 
isk-lúterski söfnuðr íslendinga í Selkirk“. þessi söfnuðr 
sendi svo séra FriSrik J. Bergmann köllunarbréf, er hafði 
þann árangr, að hann gjörðist þjónandi prestr safnaðarins 
næsta ár, og heimsótti hann söfnuSinn og flutti fyrir hann 
guSsþjónustur nokkrum sinnum á árinu. 

Á tímanum, sem leiS frá því, er meiri hlutinn sagSi sig úr 
kirkjufélaginu, þangað til séra FriSrik var send köllun, hafði 
meiri hlutinn haldiS uppi sunnudagsskóla og lestrarsamkom- 
um í kirkjunni eins og venja hafði verið frá byrjan. En þeg- 
ar minni hlutinn tók aftr til starfa sem sjálfstœðr kirkjufélags- 
söfnuðr, risu deilur út af því, hvor hluti safnaðarins væri 
hinn rétti eigandi kirkjunnar. þessi deila varð all-hörS um 
tíma, en fyrir milligöngu nokkurra manna varS J>ví komið til 
leiSar, aS hvorirtveggja safnaðarhlutarnir héldu fundi (15. 
Marz 1893), og á þeim fundum urðu þær samþykktir, aS meiri 
hlutinn léti kirkjuna af hendi við minni hlutann, er svo átti 
aS borga meiri hlutanum $50 í peningum á næsta sumri, þá 
í hönd faranda. þessir samningar áttu svo aS undirskrifast 
með lögmanns gjörS innan þriggja daga. En morguninn eftir 
aS þessar samþykktir voru gjörSar fór forseti meiri hlut- 
ans burt úr bœnum, og hafSi hann þá hvorki afhent með- 
nefndarmönnum sínum sáttagjörSarsamþykkt meiri hlutans, 



133 


né gefið neinum þeirra umboð til að undirskrifa samninginn 
fyrir sína hönd og safnaöarins, svo minni hlutinn beiS árang- 
urslaust langt fram yfir umsaminn tíma eftir framkvæmd í 
málinu. MeSan á þessu stóS hafSi kirkjunni veriS lokaS af 
báSum málspörtum; en þegar útséS var um, aS forseti meiri 
hlutans fylgdi fram sáttagjörSinni, þá opnaSi minni hlutinn 
kirkjuna sér til afnota og eignarhalds, og var því máli aldrei 
hreyft síSan. 

þaS var á páskadaginn vorið 1893, að hinn evangelisk- 
lúterski söfnuðr hélt hina fyrstu lestrarsamkomu í kirkjunni, 
og meS þeim degi má nálega segja, aS starfsemi þess fólks, er 
nú nefnist Selkirk-söfnuSr, byrji. 

Af meiri hlutanum er þaS helzt að segja, aS upp frá 
þessu sleppti lang-mestr hluti hans öllum tökum á kirkju- og 
safnaSa-málum, sökum þess aS séra M. Skaftason fór þá eigi 
lengr dult með þá fyrirætlan sína aS þjóna ekki öSrum söfn- 
uSum en þeim, er játuSu trú Únítara. En meiri hluta söfn- 
uðinum í Selkirk hafði eigi komiS þaS til hugar, og klofnaSi 
hann þá enn í snndr. þeir úr honum, sem hölluðust aS skoð- 
an séra M. S., mynduSu þá únítara-söfnuS, sem var aS nafn- 
inu til um tveggja eSa jnriggja ára tíma. En hinn partr meiri 
hlutans hefir til nálægs tíma staSið utan safnaða og sneitt hjá 
afskiftum af trúmálum. Margir úr þeim flokki hafa þó, eink- 
um nú á síSustu árum, styrkt Selkirk-söfnuS meS fjárfram- 
lögum til kirkjubyggingar og prestslauna, og nokkrir gengið 
inn í hann. 

Af þessu, sem hér er sagt, verSa auðskildar hinar mjög 
svo eðlilegu orsakir til þess, að hinn evangelisk-lúterski söfn- 
uðr íslendinga hér í Selkirk hefir til skamms tíma veriS svo 
fámennr, að allar verklegar framkvæmdir hafa verið sein- 
fœrar og örSugar viðfangs. SumariS 1893 byrjaSi þó söfnuðr- 
inn meS því, aS fá presta kirkjufélagsins til þess aS vígja hina 
litlu kirkju á Ross Ave. 30. Jan. 1894 var samþykkt á safn- 
aSarfundi, að kalla séra Björn B. Jónsson—nú prest í Minne- 
sota — upp á hálfa prestþjónustu og $300 laun, sem þó hafði 
eigi annan árangr en þann, aS neitunarbréf frá honum var 
lesiö upp á safnaðarfundi 31. Júlí 1894. Á safnaSarfundi, er 



haldinn var 26. Marz 1895, var samþykkt köllun til séra Odds 
V. Gíslasonar, prests Brœðrasafnaöar í Nýja Islandi, og þjón- 
aði hann söfnuðinum að 5-—6- parti til ársloka 1897. 4. 

Jan. 1898 var samþykkt köllunarbréf til séra Jónasar A. Sig- 
urðssonar, prests í Norðr-Dakota, upp á hálfa prestsþjónustu 
með $300 launum. En 29. Nóv. sama ár var neitunarbréf 
frá honurn lesið á safnaðarfundi, er ]?á var haldinn. Að síð- 
ustu var samþykkt á fundi 26. Jan. 1899, að kalla séra Níels 
Steingrím þorláksson, sem þá þjónaði norskum söfnuðum f 
Norðr-Dakota (Park River), fyrir prest hingað upp á $250 
laun gegn halfri prestsþjónustu. Séra Steingrímr þjónaði 
söfnuðinum það ár samkvæmt sérstökum samningi. En svo 
var köllun til hans endrnýjuð á síðastliðnum vetri, og var 
hann þá kallaðr upp á fulla prestsþjónustu og $600 laun á ári 
frá nýári 1900. Og er hann nýlega alfluttr hingað ásamt 
fjölskyldu sinni og setztr hér að. Er það eigi lítið fagnaðar- 
efni fyrir þennan aðþrengda söfnuð, sem svo oft áðr hafði 
orðið fyrir átakanlegum vonbrigðum í prestsköllunar-tilraun- 
um sínum, að hafa nú fengið til sín mann, sem á hinum stutta 
tíma, er hann dvaldi hér næstliðið ár, hafði aflað sér svo 
mikils trausts hjá söfnuðinum, að hann mitt í fátœkt sinni 
hikaði eigi við að kalla hann til sín upp á helmingi hærri 
launa-loforð en hann hafði séð sér fœrt að bjóða nokkrum 
presti áðr. 

Vorið 1893, þegar hinn evang.-lút. söfnuðr fyrst tók til 
starfa, munu innritaðir meðlimir hans hafa verið að eins um 
20. En svo fjölguðu þeir smámsaman, þó hægt fœri. 

Um þessar mundir myndaðist hér sjálfstœtt íslenzkt 
kvenfélag, sem starfaði um nokkur ár að ýmsum fram- 
faramálum íslendinga hér í Selkirk, hjálpaði fátœkum 
o. s. frv. þetta kvenfélag, er myndazt hafði af konum, er 
að eins höfðu menningar- og framfaraþörfina fyrir augum, 
án nokkurs sérstaks tillits til safnaðarmála, hjálpaði söfnuð- 
inum með talsverðum fjárframlögum. Og þegar það leið 
undir lok eftir 4—5 ára starf, arfieiddi það söfnuðinn að sjóði 
sínum, er nam $40—$45. 

29. Nóv. 1895 var samþykkt, að flytja hina litlu kirkju 



135 

safnaðarins af Ross Ave., og kaupa tvær bæjarlóöir undir 
hana, þar sem hún stendr nú, og var hún flutt skömmu 
síöar. Var henni þá snúiö austr og vestr, og myndar hún á 
þann hátt norðrpart hinnar núverandi kirkju. Var svo 5. 
Febrúar 1896 samþykkt, aö stœkka hana, og var sú viöbót 
24 fet á lengd og 28 fet á breidd. Er kirkjan þannig 42 fet 
á lengd, auk forkirkju 8x10, er myndar undirstööu turnsins, 
en hann er full 70 fet á hæö frá jörö. Vegghæö kirkjunnar 
er 14 fet og frá gólfi til mœnis um 30 fet. Hún er ,,plöstr- 
uð“ að innan upp undir hvelfing allt í kring, en sjálf er 
hvelfingin úr timbri, blámáluö öll hiö efra. Inn úr turnlofti 
kirkjunnar ganga loftsvalir inn undir fremstu hliöarglugga 
hennar, og rúmar þaö pláss um 30—40 menn ; en alls rúmar 
kirkjan 300 manns. Hitunarvél ( furnace ) var sett undir hana 
á síðastliðnu hausti; kostaöi hún yfir $100. í síðastl. Marz- 
mánuöi keypti söfnuörinn organ handa kirkjunni fyrir $125. 
Og mun kirkjueignin nú kosta um $2,000 með tilheyrandi 
áhöldum. 

5. Okt. 1897 var söfnuðrinn ásamt kirkjueigninni lög- 
giltr, og hjálpaði hr. Magnús Paulson frá Winnipeg söfnuðin- 
um í framkvæmd þess máls. 

9. Ágúst 1898 gekk sá maör ásamt konu sinni í söfnuð- 
inn, sem Grímr heitir Eymann. Er þess hér sérstaklega 
getið vegna þess, að hann tók þegar undir eins að sér umsjón 
sunnudagsskólans og gjörðist formaðr hans. Áðr hafði Stefán 
E. Davíðsson haft þaö hlutverk með höndum frá þvd, er söfn- 
uörinn tók til starfa að nýju. Og á söfnuðrinn honum stóra 
þakkarskuld að gjalda fyrir liprö hans, þrautseigju og þolin- 
mœði. Síðan Eymann tók við forstöðu sunnudagsskólans 
hefir skólinn fœrt út starfsvið sitt stórkostlega. Munu nú 60 
—7° börn njóta kennslu á honum að meðaltali. 

Ensku-mælandi mönnum hér í Selkirk til maklegs heiðrs 
skal þess getið, að þeir hafa mjög almennt tekið þátt í sam- 
skotum til safnaðarþarfa. Einkum er það einn maðr, W. 
Robinson kapteinn, er skarað hefir langt fram úr, og mun 
það vera um $100, er hann hefir gefið til kirkjunnar frá 
fyrstu. 



])aö mun hafa veriö hanstiö 1897, að tvö íslenzk kven- 
félög mynduðust hér í Selkirk. Annað þeirra nefndist ,,Von- 
in“, og tók það líka stefnu og kvenfélagið, sem leið undir 
lok. Hitt félagið nefndi sig ,,Safnaðar-kvenfélag“, og setti 
það sér eingöngu það markmið, að hjálpa starfsemi safnaðar- 
ins áleiðis. Bæði þessi félög hafa hjálpað honum á ýmsan 
hátt. Á síðastliðnum vetri gaf ,,Vonin“ söfnuðinum $50 í 
peningum til organskaupa; og skömmu síðar afhenti þetta 
félag söfnuðinum eignarbréf fyrir tveimr ekrum af landi um- 
girtum og með útmældum smálóðum fyrir grafreiti. Mun sú 
gjöf hafa kostað félagið um $200. Safnaðar-kvenfélagið 
hefir frá byrjan sinni hjálpað söfnuðinum með ráðum og dáð. 
Meðal annars tók það að sér að klæða rœðustólinn í kirkjunni 
og gólfið umhverfis hann. Síðar keypti það sætin í kirkjunni 
fyrir $224 og gaf söfnuðinum þau; enn frernr $25 til organs- 
kaupa. Og nú síðast mun þetta sama félag hafa safnað ein- 
hverri upphæð, er það ætlar sér að verja upp í klukku handa 
kirkjunni, sem það svo að sjálfsögðu gefr söfnuðinum. 

þetta er í stuttu máli saga Selkirk-safnaðar; og þótt eg, 
sem rita þessar línur, hætti að mestu leyti sérstakra ástœðna 
vegna að taka þátt í störfum hans, þá óska eg honum engu að 
síðr blessunar drottins í bráð og lengd. ?3-Ji'mí 1900. 


Ferð til Roseau. 

Eftir séra Jónas A. Siouedsson. 

í fyrra sumar myndaðist lúterskr söfnuðr meðal íslend- 
inga, sem flutt höfðu héðan úr Dakota og numið land í svo 
nefndri Roseau-byggö, er liggr bæði í Minnesota og Manitoba, 
beggja megin ,,línunnar“. Söfnuðr þessi nefndist Lúters- 
söfnuðr, og var hann tekinn inn í kirkjufélagið á síðasta 
kirkjuþingi. 

Samkvæmt ítrekaðri ósk safnaðarmanna fór eg áleiðis til 
þeirra síðasta (31.) Ágúst. Hafði þessi för mín dregizt lengr 
en œskilegt var, mest fyrir vanheilsu mína. Til fylgdar réðst 
með mér góðvinr minn, Metúsalem Jónsson, bóndi frá Pem- 



137 


bina. Keyröum viö alla leið, og það á dag, frá Pembina inn 
til íslenzku byggöarinnar. ]tangað kom eg I. Sept. Var þá 
þegar ráðstafað guðsþjónustum og ööru slíku verki eftir föng- 
um. En þá tók þegar að rigna, ofan á undangengna úrfella- 
tíð, og hamlaði tíðarfarið samgöngum og samvinnu til muna. 
Má vera, að fyrir þessa ótíö hafi ferð mín ekki komið öllum 
að tilætluðum notum. En við því eru engin ráð. 

Sunnudaginn 2. Sept. flutti eg guðsþjónustu í skólahúsi 
sunnan Roseau-árinnar, rétt hjá hinum nýja verzlunarstað 
þórðar Vatnsdals. Sótti fólk þá guðsþjónustu vel, ef litið er 
á ástœður. 

Daginn eftir fór eg norðr fyrir , ,línu“, inn í Canada. 
þtangað hafði eg aldrei áðr komið. Elías E. Vatnsdal, for- 
maðr safnaðarins, fylgdi mér. Ekki veit maðr neitt af því 
þar, þó maðr sé allt í einu kominn til ,,útlanda“ (Canada). 
Fór eg um meðal fólksins, er þar býr og eg náði til. Yfirgaf 
það verk sín og hópaðist saman í húsi Pétrs Pálmasonar, er 
þar býr og hefir dálitla verzlan. þar flutti eg guðsþjónustu 
all-seint um kvöldið og skírði eitt barn. Daginn áðr hafði 
eg skírt 3 börn. 

þriðjudaginn 4. Sept., sem reyndist einn sá mesti úrfell- 
isdagr, sem eg hefi lifað, byrjaði eg með því, að j^jónusta 
sjúka ekkju, — Mrs. Ólafsson, fyrr á Mountain. Síðan flutti 
eg guðsþjónustu í skólahúsi skammt frá Sigurði Anderson. 
Sótti fólk þangað úr allri íslenzku byggðinni, og mátti fjöl- 
mennt teljast á virkum degi í vondri tíð og um annatíma. 
Um 30 manns gekk til altaris og eitt barn var skírt. Alls 
skírði eg 5 börn. Œðimargir bœttust þá og daginn áðr f 
söfnuðinn. 

Eftir þessa íslenzku guðsþjónustu flutti norsk-lúterskr 
prestr, T. O. Tolo að nafni, fulltrúi Norsku sýnódunnar, 
er þar var á ferð, ,,messu“ á há-norsku, með tón og öðru 
tilheyranda. Smásöfnuð hafði hann myndað þar, er nú sótti 
til skólahússins í sömu erindum og íslenzku systkinin. Létu 
margir Norðmanna í ljósi fögnuð sinn yfir þessum brœðra- 
fundi og óskuðu jafnvel eftir, að reisa sameiginlegt guðsþjón- 
ustuhús. En á því munu þó meinbugir, einkum að því, er 
snertir afstöðu byggðarinnar. 



138 


þessi smái íslenzki söfnuðr hefir, þótt ungr sé, mœtt 
dálitlum mótbyr, sem viö var að búast. En framtíð hans 
virðist mér nú að mun tryggari en þegar hann myndaðist. 
Og eitt er víst : að ef um nokkra hættu væri að rœða, kœmi 
hún frá safnaðarmönnum sjálfum, en alls ekki utan að. 
þaðan er engin trúarleg hætta búin. Svo eg vona og bið, að 
brœðrnir sjálfir haldi saman um málefni sinnar sáluhjálpar. 

Byggð þessi er að mörgu leyti efnileg mjög. Fólk er 
stöðugt að flytja þangað og flest er þar í framför. Ekki má 
það heldr ervitt heita að heimsækja söfnuðinn fyrir presta 
kirkjufélagsins, hvorki frá Dakota né Winnipeg, því þaðan 
liggr járnbraut nokkrar mílur fyrir norðaustan íslenzku 
byggðina, sem er Manitoba-megin. Enda er það vilji safn- 
aðarmanna, að fá til sín prest oftar en að undanförnu. 

þörfin á missíónarstarfsemi og missíónarpresti er stöðugt 
að verða stœrri og tilfinnanlegri meðal hinna dreifðu íslend- 
inga í þessari víðlendu heimsálfu. Og fáa grunar, hvílíkt 
starf það er, bæði að því, er snertir þýðing þess, og eins á- 
reynsluna, er því fylgir. Missíónarprestrinn þarf að gjöra 
fleira en að prédika og geta fleira en ferðazt. Hin ytri 
félagslega hlið verðr jafnan fyrst fyrir í missíónarstarfinu. 
Söfnuðir vorir og fólk vort þarfnast, auk prédikunar orðsins 
og úthlutan sakramentanna, leiðbeiningar í öllu kirkjulegu 
starfi. Allt hjá oss er í byrjan og um allt er deilt eins og 
alkunnugt er. Afleiðingarnar af slíku eru auðsæjar. því er 
kunnugleiki á sögu og sorgum vorrar eigin kirkju hér vestra 
alveg óhjákvæmilegr til þess að geta leiðrétt og leiðbeint. Og 
í þessu liggr ein aðal-ástœðan fyrir því, að prestar heiman af 
íslandi geta ekki fullnœgt öllum þörfum safnaða vorra, hversu 
góðir kennimenn sem þeir annars kynni að vera í prédikunar- 
stólnum. 

Viðtökurnar hjá fólkinu voru hinar allra beztu og bróð- 
urlegustu, bæði kirkjulega og í öðrum íslenzkum skilningi. 
Eins og fyrr gisti eg hjá Guðvalda Jónssyni frá Hámundar- 
stöðum. Sá maðr og hans hús verðr vafalaust ávallt gest- 
sælt, hvar sem hann dvelr. Samkomurnar sótti fólk vel. I 
3 daga, hvern eftir annan, kom J?að saman um langan og 



139 


illan veg í óveðrum og sumt undir erviöum heimilishag. 
Sumt kvaðst einskis frernr hafa óskaS en einmitt þessara 
samfunda. 

HeimleiSis lögðum viS Matúsalem 5. Sept. Hálfgjört 
Nóaflóð var yfir þeim parti jarSarinnar, sem við fórum um, 
en þó komumst viS farsællega heim. Og öllum ]?eim, er eg 
ekki gat kvatt í óveðrinu, er við skildum 4. Sept., sendi eg 
hér bróSurlega kveSju og bið, að við náum farsællega heim, 
úr neyð lífsins og Nóaflóði syndarinnar. 


Skýrsla. 

í sambandi við umrœðurnar um míssíónar-mál kirkjufé- 
lagsins á kirkjuþinginu í Selkirk í sumar gjörði eg munnlega 
grein fyrir því, hvern þátt kirkjufélagið hefði átt í því, að séra 
Oddr V. Gíslason kom hingað vestr frá íslandi sumariS 1894. 
Og er kirkjuþingsmenn höfðu heyrt þá skýrslu mína, var með 
samhljóða atkvæðum þingmanna skoraö á mig, að birta aðal- 
efni skýrslunnar á prenti áðr en langt liði í,, Sameiningunni “. 
Og nú leyfi eg mér að koma hér með það skýrslu-ágrip í sem 
fæstum orðum. 

Að áliðnu sumri 1893, er eg eftir dvöl mína í Park River 
var staddr að GarSar hjá séra Friðrik J. Bergmann, fékk eg 
bréf heiman af íslandi frá hr. Sigtrygg Jónassyni, sem þá var 
þar á ferð. Efni bréfsins var aðallega það, að skýra mér frá, 
að séra Oddr, sem þá var prestr á Stað í Grindavík, hefSi í 
huga, ef kunnugir menn áliti þaö ráðlegt og hlutaðeigendr 
hér vestra væri þvf ekki mótfallnir, að koma vestr til þess að 
gjörast prestr í Nýja íslandi og eftir mætti að styðja málefni 
kristindómsins í því byggö|irlagi. þessu til frekari staðfest- 
ingar lét hr. Sigtryggr f}%já bréfQer hr. Baldvin L. Baldvins- 
son, er einnig var staddr á íslandi um þær mundir, hafði ritað 
honum um þessa hugsan séra Odds, því til hans hafði séra 
Oddr fyrst snúið sér og leitað ráða hans í því efni. Hin tvö 
bréf báru þess vott, að þessir tveir menn vildu séra Oddi allt 
hið bezta og töldu líklegt, að koma hans hingað, ef hann léti 


O 



140 


af henni verSa, myndi verSa til góðs, bæði honum sjálfum og 
fólki því hér í landi, sem hann settist að hjá og veitti prests- 
þjónustu. Og nú var eg spurSr um mitt álit á þessu og um 
það, hvort kirkjufélagiS myndi nokkuS vilja stySja aS því, að 
séra Oddr kœmi í þessu skyni vestr. Og skyldi svar sent séra 
Oddi hið bráSasta. RáðgaSist eg þá undir eins um þetta við 
séra Friðrik J. Bergmann. Og kom okkr saman um, að láta 
séra Odd bréflega vita, aS viS gætum ekki þegar í stað gefið 
honum neina vissu um það, hvort hann kœmist aS sem prestr 
í Nýja íslandi. En jafnframt var honum lofaS því, aS séra 
Friðrik, þáverandi varaforseti kirkjufélagsins, skyldi í sjúk- 
dómsforföllum mínum einhvern tíma á því missiri, svo fljótt 
sem ástœSur hans leyfði, gjöra sér ferð til Nýja íslands, 
skýra fólki þar frá vestrfararhugsan séra Odds og, ef það 
reyndist tiltœkilegt, styðja að því, að fólk þar sendi honum 
prestsskaparköllun. 

Um haustiS á eftir ferðaSist séra Friðrik þá líka í þessu 
skyni norðr þangað. Arangrinn af þeirri ferS var sá, aS 
Brœðrasöfnuðr við íslendingafljót samþykkti, aS kalla séra 
Odd til sín upp á það, að hann þjónaSi þeim söfnuði í sam- 
bandi við aðra parta Nýja íslands, í þeirri von, aS hann, þeg- 
ar hann væri kominn, gæti fengiS fólk þar til að vera með og 
launa honum starf hans aS hlutfalli réttu. Prestsköllun þessi 
var þannig að miklu leyti undir því komin, hvort séra Oddr 
áræddi að koma upp á þaS, aS þessi von hinum öðrum Nýja 
íslands pörtum viSvíkjandi næSi aS rætast. 

Séra FriSrik sagSi mér, þegar hann kom til baka úr 
Nýja íslands ferSinni, aS BrœSrasöfnuSr hefði ályktaS, að 
senda séra Oddi köllunarbréfið í gegn um mig. Og áðr en 
langt leið var mér líka sent það meS þeim tilmælum, að eg 
kœmi því á framfœri og léti nokkrar línur fylgja meS því frá 
sjálfum mér. En rétt um sömu mundir fékk eg bréf frá séra 
Oddi frá íslandi, þar sem hann skýrði mér frá, aS hann hefSi 
sjálfr ritað BrœSrasöfnuSi og tjáS honum skilmála þá, er 
hann setti upp, ef hann ætti að koma þangaS og gjörast þar 
þjónandi prestr. Og hann sendi mér um leið eftirrit af þessu 
bréfi sínu til BrœSrasafnaðar. Sá eg þá undir eins, aS skil- 



4i 


málar þeir, er ]?ar voru settir söfnuSinum, komu í algjöran 
bága viS tilboS eSa loforö safnaSarins f köllunarbréfinu. 
þótti mér því auSsætt, aS ekki myndi saman ganga meö söfn- 
uöinum og séra Oddi og aö hann þá nærri því aö sjálfsögöu 
myndi sleppa vestrfararhugsan sinni. Fannst mér því köllun- 
arbréfiö oröiö þýöingarlaust og lét eg þaö liggja hjá mér um 
hríö, enda var eg á þeim tíma mjög bilaör á heilsunni og 
dugr til framkvæmda enginn hjá mér. þó þótti mér inyndar- 
legra aö senda séra Oddi nokkrar línur og köllunarbréfiö frá 
Brœörasöfnuöi meS, en tók fram um leiö, að það væri nú 
aöallega sent sem sannindamerki um þaö, aS séra Friðrik 
heföi efnt loforð þaö, sem við sumariö á undan gáfum honum, 
svo sem í nafni kirkjufélagsins, um ferðina til Nýja íslands. 
það var rétt undir árslokin 1893, að eg sendi séra Oddi þetta 
skeyti ásamt köllunarbréfinu. Kvaðst eg nú ekki búast viö 
því, aö hann áræddi aö koma vestr. Og eins og sakir nú 
stœði þyrði eg meö engu móti að hvetja hann til vestrfarar. 

En svo líða einir tveir eöa þrír mánuðir. Og þá sé eg í 
einhverju Reykjavíkr-blaöinu, aö séra Oddr er alráðinn í því 
aö koma. Ivom þaS alveg flatt upp á mig og marga aSra. 
Og svo sem kunnugt er sagði hann af sér prestsembætti sínu 
á íslandi um vorið og kom hingað á miöju sumri 1894. 

Winnipeg, 3. Október 1900. 

Jón Bjarnason. 


Leiðrétting á leið'rótting. 

,,Verði ljós !“ (Ágústblaðiö) vill leiörétta sumt í „Athuga- 
semdum út af trúarljóðum“, sem standa í AprílblaSi ,,Sam- 
einingarinnar“. Ein leiöréttingin er það, að sálmrinn eftir 
séra Mattías Jokkumsson, ,,Ó, drottinn, drottinn öld af öld“, 
sem fyrst birtist á prenti í ,,Sam. “ (Sept.) 1890, en síöan í 
nokkuð breyttri mynd sem nýárssálmr í ,, V. 1 . “ (kallaðr þar 
,,tímaskiftasálmr“) í Jan. 1900, sé ekki eins og tekiö er fram 
í fyrirsögn hans í ,,Sam. “ orktr um það leyti, er EyfirSingar 
héldu þúsund ára þjóðhátíö sína (sumariö 1890), heldr einum 



142 


fimm árum áðr, líklega einhvern tíma á árinu 1885. Ritstj. 
,,V. 1 . “ heldr þessu fram út af því, aö hann hafi meðal ýmsra 
plagga sálmabókarnefndarinnar fundiö stranga einn, ,,aö því 
er oss (ritstjórann) minnir“ meS þessari áskrift frá formanni 
nefndarinnar: ,,Sálmar meSteknir eftir aS fariS var aS 
prenta“. í þeim stranga hafi þessi sálmr séra Mattíasar 
veriS meSal annarra. Og þar sem sálmabókin var prentuS á 
tveim síSustu mánuSum ársins 1885 og þrem fyrstu mánuSum 
næsta árs, þá geti sá sálmr því ekki fyrst hafa orSiS til eftir 
þann tíma. A 5 sjálfsögSu hlyti þá upplýsing sú, er,,Sam. “ 
kom meS, um þaS, hve nær sálmrinn sé orktr, aS vera óáreiS- 
anleg. Getr veriS. En hér er allt undir því komið, hvort 
vin vorn, hinn háttvirta ritst. ,,V. 1 . “, minnir rétt. ,,AS 
því, er oss minnir“—segir hann, en meira ekki, um áskriftina 
á stranganum. En annars lendir missögnin í ,, Sam. ‘ ‘ um 
þennan sálm, ef þar í raun og veru er nokkur missögn, á séra 
Mattíasi sjálfum, því um leiS og hann sendi blaSi voru sálm- 
inn, nú fyrir tíu árum, tók hann þetta skýrt fram, aS hann 
væri þaS sama ár orktr í sambandi við þúsund ára þjóðhátíð 
EyfirSinga. 

Um þýðing sálmsins Rock of Ages, þá er ,,V. 1 . “ kom 
með í MarzblaSi þessa árs, sögSum vér í áSr nefndum ,,At- 
hugasemdum“, að þaS væri ,,ný útgáfa talsvert umsteypt“ af 
þýðingunni, sem prentuS var í ,,Sam. “ 1893. þessu er hik- 
laust neitaS af ritstjóra ,, V. 1 . “ Hann segir, aS blaS sitt hafi 
einmitt komiS með hina upphaflegu þýSing sálmsins. Og 
ástœðan hin sama og áör, aS oss skilst, sú, að sá sálmr hafi 
líka veriö í hinum gömlu plöggum sálmabókarnefndarinnar. 
En þessi sönnunartilraun dugir ekki. því þó að sálmrinn í 
þeirri mynd, er hann birtist í ,,Sam. “, væri þar ekki prentaðr 
fyrr en árið 1893 (í Október-blaSi þess árs), þá var hann 
þó löngu áSr til í höndum vorum. Ritstjóri blaös þessa átti 
heima á SeyðisfirSi á árunum 1880—$4, og á því tímabili 
snemma fékk hann þýðinguna frá séra Mattíasi eftir að hafa 
mælzt til þess viS hann að snúa hinum enska sálmi. þetta er 
nú alveg áreiöanlegt. Sú útgáfa þýðingarinnar, sem ,, V. 1 . “ 
kom með, ber það líka nærri því skýlaust meS sér, aö hún 



43 


hlýtr a'S vera seinna til orðin en hin. Hún er greinilega ná- 
kvæmari, nær frumsálminum, en sú, er fyrst birtist í ,,Sam. “, 
þó aS hin síSarnefnda hafi líka sína sérstöku kosti. Vér vísum í 
j?ví skyni til AprílblaSs ,, Sam. 1 ‘ fyrir ]?etta ár, þar sem þýöing- 
arútgáfurnar báSar eru prentaSar hvor viS hliöina á annarri. 

Ritstjóri ,,V. 1 . “ segist ekki fá séö, aS blaS hans hafi 
,,unniö sér til óhelgi“ með ]?ví aö prenta þessa og fleiri sálma 
séra Mattíasar, ]?ótt einhverjir þeirra hafi áSr veriS prentaöir 
einhvern tíma fyrir löngu. Vér fáum ekki heldr séS þaö, 
enda höfum vér hvergi meS einu orði innt í þann veg í ,,At- 
hugasemdum“ vorum. ,,Sam. “ hefir oftar en einu sinni og 
oftar en tvisvar haft meðferSis sálma, er áör hafa verið prent- 
aSir annarsstaSar. En þá er svo stendr á, er þaS regla vor, 
aö geta þess í blaöinu, aS þar sé endrprentan, og þá um leiS 
aS nefna ritiö, þar sem fyrstu útgáfuna er aS finna. 


Rétt á eftir kirkjuþingi síöasta fór séra Oddr V. Gíslason 
í missíónar-erindum til IslendingabyggSarinnar viö Narrows 
norSaustr frá Manitoba-vatni og sömuleiöis til hinnar nýju 
íslenzku byggSar viS Big Grass Marsh noröaustr frá bœnum 
Gladstone á Norðvestrbrautinni. I hinni fyrr nefndu byggð 
hafSi hann tvo guSsþjónustufundi með fólkinu og skírSi eitt 
barn. I hinni síðar nefndu eina guSsþjónustu og skíröi þá 
þrjú börn. 

I skýrslu sinni um ferS þessa segir séra Oddr: ,,ByggSin 
viS Narrows er svo afskekkt, strjálbyggð og fámenn, að ekki er 
þar enn að búast viS miklum framförum í menntalegu tilliti; 
en óefaS er, aS nokkrir þeirra manna, sem þar eru, efla fram- 
farir meö vaxandi efnum. Big Grass-byggSin stendr miklu betr 
aS vígi í þá átt, í öllu tilliti, og er þar helzt aS varast of þctta 
byggð. því land er bæSi grýtt og magrt til akryrkju, en til 
griparœktar þarf landrými mikið. í báSum þessum byggSum 
á kirkja vor víst fylgi, þegar fram í sœkir. “ 

Nú aftr í byrjan þessa mánaöar (Október) hefir séra Oddr 
veriS á missíónar-ferS í þessum sömu byggSum. 

BÓKAGJÖF.—Hr. Sveinn Sölvason aS Mountain í N. - 



44 


Dak. hefir fyrir skömmu gefið bókasafni kirkjufélagsins, sem 
enn er í mínum vörzlum, þessar bœkr : i. Húspostillu Vídal- 
líns, 5. utg., Hólum 1743; 2. Grallarann, 14. útg., Hólum 

1747; 3. Smárit séra Jóns í Möðrufelli: nr. 4 og 2 sam- 
bundin ; 4. sömu rit: nr. 13—26 sambundin ; 5. Föstu- 
prédikanir Vídalíns, 3. útg., Hólum 1746; 6. Passíusálma 
H. P. (tréstýlsútg. án titilblaös) ; 7. Guöspjalla-barmóníu, 
Hólum 1749; 8. Píslarþanka (án titilbl.) og Krossskólaregl- 
ur, Hólum 1775,—sambundiö; 9. Hallgrímskver, Viöey 1834; 
10. Hústöflu séra Jóns Magnússonar, Viöey 1842. 

Um leið og eg í kirkjufélagsins nafni kvitta og þakka 
einkar vel fyrir þessa gjöf leyfi eg mér, eins og eg lauslega 
gjörði á kirkjuþinginu í sumar, aö mælast til þess við þá, sem 
eiga gamlar íslenzkar bœkr, er þeir alls ekki lengr nota, að 
láta þetta bókasafn fá þær gefins. þaö er miklu betra en að 
láta þær lenda í eyðilegging. í safninu myndi þær geymast 
vel og gæti með því móti síðar meir orðið til gagns. 

Winnipeg, 3. Okt. 1900. Jón Bjarnason. 


Ilr. Magnús Pálsson , 309 Elgin Ave.. sendir ,,Sam.“ út. 

Hr. Sigrbjörn Sigrjónsson, 555 Ross Ave., hefir á hendi innköllun 
fyrir ,,Sam “ hér í hœnum.__ 

Hjá ritstjöra „Sam.“ fást nú íslenzkar biblíur og nýja testament frá 
brezka biblíufélaginu. Biblían kos tar Sl.45, nýja testamentid 60cts. 

,,EIMREIÐIN“, eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á ís- 
Íénzku. Ritgjörðir, myndir. sögur, kvæði. Verð 40 ots. livert hefti. 
Eæst hjá H. S. Bardal, J. S. Bergmann o. fl. __ 

ÍSAFOLD”, lang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt áriS; kostar 
Í’Ameríku $1.50. Halldór S. Bardal, 557 Elgin Ave„ Winnipeg, erútsölumaSr 

„VERÐI LJÓS !“— hiS kirkjulega mánaSarril Jieirra séra Jóns Helgasonar 
o’t Haralds Níelssonar í Reykjavlk — til sölu í bókaverzlan Halldórs S. Bardals 
í Winnipeg og kostar 60 cts.__ 

,,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar viS kristindómsfrœSslu barna í sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kernr út í Minneota, Minn. Argangrinn, 12 nr., 
kostar aS eins 50 cts. Ritstj íri séra Björn B. Jónsson. Utg. S. Th. Westda l._ 

SAMEININGIN“ kemr út mánaSarlega,13 nr. á ári. VerS í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrirfram. — Skrifstofa blaSsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada. —otgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Jón A.Blondal, 
Rúnólír Marteinsson og Jónas A. SigurSsson. ____ 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG. 


